


જાગૃત ઉજાગણ 





ગઢસીસા ગામે પ્રતાપ નગર માં ગાડલીયા સમાજ માટે માગણી મુજબ શેડનુ કામ મંજર થયું છે 
જેનુ આજરોજ સરપચ શ્રી ભાઈલાલભાઈ છાભેયા ના હસ્તે ભૂમિ પૂજન કરવામાં આવ્યુ આજના 
શુભ પ્રસગે પચાયતના સભ્યો હરેશ રગાણી, ઉમેશ મિસ્ત્રી, મહેન્દ્ર સેંઘાણી , વસત રાઠવા, અરવિંદ 
ભગત સમાજના પ્રમુખ વીરજી ગોહિલ, આગેવાનો તેમજ મોટી સખ્યામા સમાજની બહેનોએ 
હાજરી આપેલ. . 





સાધારણ રીતે યુવાનો યુ ટ્યુબ પર થી 
મનોરજક માહિતીઓ ડાઉનલોડ કે અપલોડ 
કરતા હોય છે. પણ અમુક એવા યુવાઓ છે જે 
નિર્ધારિત લક્ષ્ય સાથે અને સમાજ કે રાષ્ટ્ર વિકાસ 
માટે થઈ પોતાની આવડક ને યુ ટ્યુબ પર 
અપલોડ કરે છે. 

શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર સનાતન સમાજ, 
લાટીબજાર-કપડવજ ના સભ્ય શ્રી વાલજીભાઇ 
રતનશીભાઇ વાલાણી ના સુપુત્ર પ્રવીણ 
વાલજીભાઇ વાલાણી જેમની ઉમર ૩૪ વર્ષ છે , 
અને જેમણે €/ 11101 કર્યું છે, અને ઓન 
પા હ ॥. 1₹” લાઇન એજ્યુકેશન આપવામાં તેમને જબરો 
રસ છે. અને તેથી ૪૦૫1૫0૦ પર બાળકો ને સરળ રીતે ગુજરાતી - હિન્દી અને અગ્રેજી મા સરળ 
અને સુંદર સનિબધ કઈ રીતે લખવા, ગણીતમા સરળ ટેકનિક જેવી કે ૧ થી ૧૦૦ સુધી ઘડિયા, 
ફટાફટ સરવાળા, બાદબાકી અને ગુણાકાર કઈ રીતે કરવા તેના વિશે વિડિયો બનાવે છે અને 
અપલોડ કરે છે, યુ ટ્યુબ પર 1. ર/ડ૫ $10/[ર1 ॥/11૫10 2. ૭10/1ર1 ॥//01145 11૨101૮5 3. 
ઉઇ.ર/11 -20૦/110૫ નામ ની ત્રણ ચેનલ તેઓ ચલાવી રહ્યા છે, જેમા ર/ડ 
૭।//ર1 [01112 ચેનલ માં ૧ લાખ 5૫0૩૦110૦5 મેળવ્યા બદલ 1/૦૫1)/૫0૦ તરફ થી તેમને 
સીલ્વર પ્લે બટન એવોર્ડ થી સમ્માનીત કરવામા આવેલ છે. જે તેમને પ્રોત્સાહિત તો કરેજ છે પણ , 
આપણી સમાજ માટે પણ એક ગૌરવ ની વાત છે , કે આવા વિશ્વસ્તરીય પ્લેટફોર્મપર આપણી જ્ઞાતિ 
ના યુવાન ના કાર્ય ની નોધ લેવાય છે . આપણા જ્ઞાતિના બાળકો ને પણ સમાર્ટ મેથ્સ સમજાવા માટે 
તેમની ચેનલ નો સદુપયોગ કરવો જોઈએ . 








ક્રિકેટપ્રેમી જ્ઞાતિજનો જેની રાહ જોઈ રહ્યા હતા તે મેચ શેડ્યુલ ગઇકાલે 3€01એ જાહેર કર્યું. 

પહેલી મેચ ડિફેન્ડિંગ ચેમ્પિયન મુબઇ અને ચેન્નાઇ વચ્ચે રમાશે, આઈપીએલ નાં ઇતિહાસ મા 
પહેલીવારફાઇનલ મેચ રવિવારની જગ્યાએ મંગળવારે રમાશે. 

[1)/01-માં ૫૩ દિવસ ચાલનાર આ |: ક્રિકેટમાં કુલ ૮ ટીમો વચ્ચે ૧૪-૧૪ મેચ રમાશે. 

ટૂનમિન્ટમા ૧૦ ડબલ હેડર એટલે કે ૧ દિવસમા ર મેચ, ૧ નોકઆઉટ, ર સેમિફાઈનલ અને 
ફાઈનલ સહિત કુલ ૬૦ મેચો નું આયોજન છે . 

કોરોનાને કારણે ભારત માં ન રમાતા ।ગિ- [101- મા ૧૯ સપ્ટેમ્બરથી ૧૦ નવેમ્બર સુધી 
રમાશે, બાયો સિક્યુર વાતાવરણ વાળી ટૂર્નામેન્ટમાં અનલિમિટેડ કોરોના સબસ્ટિટ્યૂટની મજૂરી 
સાંજની મેચ નાં અર્ધો કલાક પહેલાં એટલે કે ૭:૩૦ અને બપોરની મેચ ૩:૩૦ વાગે શરૂ થશે. 

બોર્ડ ઓફ કટ્રોલ ફોર ક્રિકેટ ઇન ઇન્ડિયા ( 3001 ) એ ઇન્ડિયન પ્રીમિયર લીગ (121) નું 
શેડયૂલ જાહેર કર્યું છે. કોરોનાને કારણે ટૂનામેન્ટદર્શકો વગર ૧૯ સપ્ટેમ્બરે શરૂ થશે. 


શ્રી અ.ભા. ક. ક. પા.સમાજ ની પ્રચાર પ્રસાર સમિતિ દ્વારા પ્રસ્તુત. 


“સનાતન ધર્મ પત્રિકા' ૧ મિનિટ ના સમાચાર મા 
પૂછાતા પ્રશ્ન ના જવાબ અને વિજેતા 


"તુમ્હી મેરા મંદિર, તુમ્હી મેરી પૂજા...' આ ગીત જે ફિલ્મમાં છે, 
અને નૂતન - સુનિલ દત્ત એ જેમાં અભિનય કર્યો છે, આ ફિલ્મનુ નામ જણાવો... 


સાચો જવાબઃ ખાનદાન 
સાચો જવાબ આપનાર વિજેતાઃ ઈશ્વરલાલ ગોપાલ પેથાણી-ત્રિચી (તમિલનાડુ) 9361644278. 


"કોલકત્તા ની હુગલી નદી ને કિનારે સ્વામી વિવેકાનદ દ્વારા સ્થાપિત રામકૃષ્ણ મિશન નાં 
હેડ ક્વાટર વીકે ૨ એક મઠ છે, તેનું શુ નામ પક ?? 


ઘ 1 0%7રૂનો 1 9 ન્‌ [4 જફ 4 હ ક દ્ર 3. 42 ન ૪, 9 ઢો 0%” શૈ [૭ દ્વ9 2 19 6. ર 
ક 9 ભત હી જ સ૬ 1606. ૯ હા ૯ ન્‌ “ળો ખુ હ ના દ્ધ દા 
॥,૫, 7 «૬, ડુ ટ 7 ૫૫. વ પ અ 1.1, 1 નડ ર માઉ 1 રિરી . 96. 








જ શાચાર વિડિયો ક્લિપ 
આપનો જવાબ આપના નામ અને ગામ સાથે આજ રાત ૧૨ વાગ્યા ધીમા 


વોટ્સેપ હારા 7118977774 પર મોકલો અને જીતો ઇનામ ... 
આપણુ મુખપત્ર, આપણો સમાજ, ઘર ઘર પહોંચાડીએ આપણો અવાજ.. 





અવસાન નોધ 


સ્વ. અર્જુનભાઈ નાનજી હળપાણી, ઉમર : ૮૮ વર્ષ 
કચ્છ : નવી મજલ, નખત્રાણા. 
સ્વ. ગોમતીબેન નથુભાઈ દિવાણી, ઉમર : ૧૦૨ વર્ષ 


કચ્છ : ટોડિયા, હાલે : ધુલિયા. 
સ્વ. કિરીટભાઈ નથુભાઈ કાલરીયા, ઉમર : ૫૬ વર્ષ 
કચ્છ : વિગોડી, હાલે : તામ્બરમ. 
સ્વ. વાલુબેન ગગદાસ ભાવાણી, ઉમર : ૯૩ વર્ષ 
કચ્છ : રસલીયા, હાલે : ધારવાડ. 








[જિ હ 


કટરસ 


સાયરા (યક્ષ)ની બહેનો નો એક નવતર પ્રયોગ 


તાજેતરમાં નખત્રાણા ખાતે "મુખ્યમંત્રી સહાય યોજના”નો માર્ગદર્શન કાર્યક્રમ રાખવામા 
આવ્યો હતો, જેમાં ૪૫૦ જેટલી સંખ્યામા લોકોએ ભાગ લીધો. આ કાર્યક્રમ પ્રસંગની ભોજન 
વ્યવસ્થા માટે ટેન્ડર બાર પાડવામાં આવ્યું હતું જેસાંયરા (યક્ષ) ની બહેનો દ્વારા સંચાલિત "ગીતા 
સખી મડળ'"નુ મજૂર થતા સખી મંડળની દસ બહેનોએ કામગીરી સંભાળી હતી. 


બહેનો દ્વારા ૪૫૦ લોકો નુ જમવાનું બનાવવાનો આ શાયદ પ્રથમ પ્રયાસ હતો. બહેનો દ્વારા 
બનાવેલ ભોજન આમતો દરરોજ ઘરે જમીએ છીએ પરતુ એજ બહેનો "આવડા મોટા પ્રસગમા 
આવુ સારું સ્વાદિષ્ટ ભોજન જાતે બનાવીને આવડી મોટી સંખ્યાને જમાડે તે આપણા સો માટે 
ગૌરવની વાત છે”, માટે રાજ્યમત્રીશ્રી તથા સાસદશ્રીએ 


અભિનદનપાઠવ્યા હા. 


'ગીતા સખી મડળ"ના પ્રમુખ શ્રીમતી લીલાબેન એમ વાસવાણીના માર્ગદર્શન માં અન્ય નવ 
બહેનોએ સંપૂર્ણ કામગીરી સભાળી હતી. 


મીની તરણેતર સમાન મોટાયક્ષનો મેળો ન ભરાતા વર્ષો જુની પરપરા તુટી 


સયોજક ઃ જગદીશ ભોજાણી - હિંમતનગર 
સરકારી નિયમો આવાધાર્મિક કાર્યક્રમોમાં લાગુ પડે છે . 
સાંયરા(યક્ષ) તા. ૬/૯/૨૦ 


નખત્રાણા-ભુજ હાઇવે પર કકડભીટ(મોટાયક્ષ) જખ્ખ બૌતેર દેવનું મંદિર આવેલું છે. જે 
ભુજથી-૩૫ કી.મી. તેમજ નખત્રાણાથી-૧૩ કી.મી.ના અતરે છે. અને ગામ સાયરાથી ફક્ત દોઢ 
કિલોમીટર ના અતરે આ સ્થળ છે, અહીં કચ્છનો મોટામાં મોટો મેળો ભરાય છે. આ મોટાયક્ષના 
મેળાની શાન જોઈ તેને મીની તરણેતરનું નામ આપ્યુ છે. આ મેળો રાજાશાહી વખતથી ભરાતો 
આવ્યો છે. હાલ કોરોના વાયરસના કારણે આ મેળાની જૂની પરપરા તુટી છે. આમ આવા 
નિયમોથી અનેકધાર્મિક કાર્યક્રમો રદ કરવામાં આવ્યા છે. 


આ મેળો ચાર દિવસનો હોય છે . વર્ષો પહેલા લોકો પાસે વાહન વ્યવહાર માં ખેતીને ઉપયોગી 
એવા ગાડા હતા જે આ મેળા વખતે આજુબાજુના ગામોમાંથી મેળો માણવા પોતાના ગામથી 
સવારના વહેલા ગાડા દ્વારા નીકળતા અને મેળાના પટાગણમાં ગાડાઓને ઉચા કરીને તબુ 
બનાવવામા આવતા અને એની અદર સાથે જમવાનુ લઈ આવતા એ રાખતા અને ત્યાં ટેકરી પરના 
મદિરમાં દાદાને થાળ ચડાવતા, વારાફરતી મેળો માણતા બપોરનુ જમણ તંબુમાં કરતા અને છેક 
સાજના પોતાના ગામડે જવા નીકળતા. પહેલા ના સમયમા ચટપટો નાસ્તાઓ પણ મેળો હોય ત્યારે 
ખાવા મળતો, જેથી કરીને મેળામા નાસ્તાઓની લારીયો તેમજ ફરસાણની દુકાનોની લાઈનો 
લાગતી અને લોકો નાસ્તાઓની મોજ માણતા. આ મેળામા ભુજ, નલિયા, માડવી તેમજ 
અજારમાંથી કસારાઓ આવતા. જે મેળામાં ચાર થી પાંચ દિવસ અગાઉ આવી જતા અને મેળો 
પત્યા પછી આઠથી દસ દિવસ રોકાતા. આજુબાજુના ગામડાઓ માંથી મહિલાઓ વાસણની 
ખરીદી કરવા આવતી. આ મેળાને માણવા દેશ-વિદેશથી તેમજ દુર-દુર ના ગામોથી લોકો આવતા 
હોય છે. 

આમ આ મેળો ભરાયો હોત તો આજે તા.૬/૯/૨ર૦ રવિવાર થી ૯/૯ ૯/૨૦ બુધવાર એમ ચાર 
દિવસ ચાલત, પણ હાલ સરકારના નિયમાનુસાર મેળો મુલતવી રાખવામા આવ્યો છે. જે વર્ષોથી 
ભરાતો આવતો મેળો ૨૦૨૦ની સાલમા ન ભરાવાથી વર્ષોની જૂની પરપરા તૂટશે. મોટા યક્ષ 
ગામની આજુબાજુ ના વતની જે વ્યવસાય માટે બહાર વસે છે તે લોકો મેળાની રાહ જોતા હોય છે . 
આમ મેળો મુલતવી રહેવાથી લોકોમાં નિરાશા જોવા મળી હતી. આ મેળો સતર એકર (૧૭) ના 
પટાગણમાં ભરાતો હોય છે . સાતસોથી આઠસો વિવિધસ્ટોલો ઉભા કરવામા આવે છે. આ મેળામા 
અનેકવિધ નવીનતાઓ જોવા મળતી હોય છે . આ મેળામા સહેલાણીઓ મોજ માણતા હોય છે. આ 
મેળામાં છ થી સાત લાખની મેદની ઉમટે છે. આ મેળો મુલતવી રહેવાથી મેળો માણતા લોકોના 
અરમાન અધુરા રહી જવા પામ્યા છે . 


યક્ષદાદાનો મેળો નહીં ભરાય પણ તેમની પહેડી , પ્રસાદનુ આયોજન સરકારના શિયમ પ્રમાણે 
કરવામાં આવશે. તા.૬/૯/૨૦ ને રવિવારના સવારના સાંયરા (યક્ષ) નજીક આવેલ લાખાડી ડુંગર 
પર બિરાજમાન ભીખુત્રકષિ મદિરે ધ્વજા રોપણ બાદ દાદાના મદિર ની શાન ચડાવવામાં આવશે 
અને દાદાને આભૂષણો અને વાઘા પહેરાવવામાં આવશે તેમજ તા.૭/૯/ર૦ને સોમવારના 
સવારના પહેડી પ્રસાદ તેમજ આરતી કરવામાં આવશે, જેમાં સોશિયલ ડિસ્ટિંગ જાળવવાનુ રહેશે 
એવું મોટાયક્ષ, સાંયરા (યક્ષ) ગ્રામ પંચાયત મેળા સમિતિ, મોટાયક્ષ યુવા સંગઠન તેમજ ભોવા 
પરિવારે જણાવ્યુ હતુ. 


ર મ 


ગીતા સખી મડળની બહેનોને 


ગઈકાલ તા.€૯.૯.૨૦ ની દેનિક પત્રિકા મા સ્વ.લધાભાઈ પ્રેમજીભાઈ ભાવાણી 
(ધારવાડ) વિશે લખાણમા, તેઓએ કોરોના નેપરાસ્ત કરેલ હતો તે ગલત માહિતી હતી. વડિલ 
શ્રી ૮૬ વર્ષની ઉમરે એકદમ સ્વસ્થ હતા પણ હાર્ટ એટેક થકી અવશાનપામેલ છે. 


-ટીમપ્રચારપ્રસાર 


પ્રેરણાત્મક ... આપણે સૌએ અપનાવવા જેવુ ... 


તા :- ૦૭/૦૯/૨૦૨૦ 


પ્રતિનિધિ :- નિલેશ સુરાણી, તલોદ. 
પોતાના ૦૭-૯-૨૦૨૦ ના રોજ જન્મદિવસ નિમિત્તે સનાતન ધર્મ પત્રિકા ના આજીવન સભ્ય 
બની સમાજ પ્રત્યેની પોતાની ફરજ અને લાગણી વ્યક્ત કરી છે. 
શ્રી સમાજ અને યુવાસઘ તેમનો આભાર સાથે જન્મ દિવસની ખૂબ ખૂબ શુભેરછાઓ પાઠવે છે. 





